UBWIZA  N  AGACIRO  KO  GUSIBA  MU  KWEZI 

KWA 

MUHARAMU 


f yy 


BYATEGUWE  MU  KINYARWANDA 


NA: 


SHEIKH  SIBOMANA  MAHMUD 


f^jll  <&l 


UBWIZA  N’AGACIRO  KO  GUSIBA  MU  KWEZI  KWA 

MUHARAMU 


Ishimwe  n'ikuzo  ni  iby'Imana  yonyine  amahoro  n'imigisha  bisakare  ku 
ntumwa  yacu  muhamadi  yo  yahawe  umuyoboro  uzira  amakemwa  na 
none  ayo  mahoro  n'imigisha  bigere  no  kubantu  b'iwe  no 
kubasangirandendo  be  n'abamukurikiyen'abazamukurikira  kugeza  ku 
munsi  wa  nyuma; 

Ukwezi  kwa  Muharamu  ni  ukwezi  gufite  imigisha  n’ibyiza  byinshi 
bihambaye,niko  kwezi  kwa  mbere  ku  mwaka  wa  kislamu  kandi  kukaba 
mu  mezi  ane  matagatifu,bnana  yavuze  igira  iti:  “Muby’ukuri  umubare 
w’amezi  ku  Mana  ni  cumi  n’abiri  ,niyo  Imana  yanditse  kuva  igihe 
yaremye  ibirere  n’isi,muri  ayo  mezi  harimo  amezi  ane  azira 
(matagatifu),  iyo  ni  Idini  itunganye  muramenye  ntimuzayahuguzemo 
imitima  yanyu”. 

Qor’an  9:36. 

Intumwa  Muhamadi  (Imana  imuhe  amahoro  n’imigisha)  yaravuze  iti: 
“Umwaka  ufite  amezi  cumi  n’abiri  harimo  amezi  ane  matagatifu  ariyo 
atatu  akurikirana : 

1-  Dhul  Qaadah 

2-  Dhul’Hijjah 

3-  Muharamu 

4-  Radjab  uku  kwezi  kuri  hagati  y’ukwezi  kwa  Djumada  Thani 
n’ukwezi  kwa  Shabani”. 

Iyi  mvugo  iboneka  mu  gitabo  cya  Bukhari  n’icya  Muslim. 


Icyitonderwa: 


Aho  Imana  ivuga  iti:  “Ntimuzayahaguzemo  imitima  yanyu  mukora 
ibyaha”. 


Bisobanuye  ko  kizira  gukora  icyaha  no  muyandi  mezi  asanzwe  atari 
aya  ane  matagatifu,  ariko  igikozwe  muri  aya  mezi  ane  kiba  kiremereye 
by’akarusho  ndetse  n’ibihano  byacyo  ku  Mana  biba  byikubye  kenshi 
kubera  gutatira  icyubahiro  cyayo. 


GUSIBA  MU  KWEZI  KWA  MUHARAMU 


Intumwa  Muhamadi  (Allah  amuhe  amahoro  n’imigisha)  yaravuze  ati: 
"Igisibo  cyiza  nyuma  ya  Ramadhani  n’igisibo  cyo  mu  kwezi  kwa 
Muharam". 

Iyi  mvugo  iboneka  mu  gitabo  cya  Muslim  n’icya  Ahmad. 

GUSIBA  UMUNSI WA  CUMI MU  KWEZI  KWA 
MUHARAMU 

Intumwa  y'imana  Muhamadi  (Allah  amuhe  amahoro  n’imigisha)  igeze 
mu  mujyi  wa  Madinah  yasanze  Abayahudi  basiba  umunsi  wa  cumi  mu 
kwezi  kwa  Muharamu,maze  irababaza  iti:kubera  iki 
muwusiba?baramusubiza  bati:“uyu  ni  umunsi  mwiza,niwo  munsi  Imana 
yarokoyeho  Intumwa  yayo  Musa  n’Abayisirayeli  ibakiza  umwanzi 
wabo  Firauni  n’ingabo  ze  barohama  mu  nyanja,Intumwa  y’Imana  Musa 
yajyaga  iwusiba  mu  rwego  rwo  gushimira  hnana”,  Maze  Intumwa 
Muhamadi  (Allah  amuhe  amahoro  n’imiigisha)  iravuga  iti:  “Ni  jyewe 
ukwiye  gukurikiza  Intumwa  Musa  kubamsha,  kuva  icyo  gihe  itangira 
kuwusiba  inategeka  abayislamu  kuwusiba”. 

Iyi  mvugo  iboneka  mu  gitabo  cya  Muslimu. 


IBYIZA  BYO  GUSIBA  UMUNSI WA  CUMI  W’UKWEZI  KWA 
MUHARAMU 


Intumwa  y’Imana  yajyaga  ikurikirana  ukwezi  cyane  kugirango  imenye 
iminsi  yo  gusiba  ariko  byabaga  akamsho  ku  munsi  wa  cumi  w’ukwezi 
kwa  Muharamu  n’ukwezi  kwa  Ramadhani.  Naho  ku  byiza  n’ibihembo 
byo  gusiba  uwo  munsi,  Intumwa  Muhamadi  (Allah  amuhe  amahoro 
n’imigisha)  yaravuze  ati:  “Umunsi  wa  cumi  w’ukwezi  kwa  Muharamu 
nizeye  ku  Mana  ko  uwusibye  bimuhanaguraho  ibyaha  by’umwaka 
washize  wose”. 

Iyi  mvugo  iboneka  mu  gitabo  cya  Muslim. 


INZEGO  ZO  GUSIBA  UMUNSI WA  CUMI 

Gusiba  uyu  munsi  bifite  inzego  n’uburyo  butatu  busumbana  mu  bwiza 
bukaba  buteye  butya: 

*Gusiba  umunsi  wa  cumi  wonyine. 

*Gusiba  umunsi  wa  cumi  ukawufatanya  n’uwa  cyenda,ubwo  ugasiba 
iminsi  ibiri  uwa  cyenda  n’uwa  cumi,ibi  bikaba  ari  byiza  kuruta  *Gusiba 
umunsi  wa  cyenda  n’uwa  cumi  n’uwa  cumi  n’umwe,ukaba  usibye 
iminsi  itatu,ibi  bikaba  ari  byo  byiza  kurusha  ubundi  buryo  bwose 
twagaragaje,  mu  rwego  rwo  kwitandukanya  n'abayahudi  bafungaga. 


